





Y 


DARLLENYDD. 


—————————————— 


Gos EITHIO na wnaiff neb o'r brodyr 
ei olygu yn rhyfyg yn Awdwr. yr ychydig 
bennillion syml (simple) canlynol, eì fod yn 
'eu dwyn ir byd irwy'r argraphwasg; a 
gobeithio hefyd na fydd hyn ddim yn rhwystr 
i cu frodyr parchedig a doniol i gyfansoddi 
pennillion o alarnad ar yr in. achos, ac â 
fyddant lawer yn rhagori Gar y Thai hyn, os 
byddant yn profi cymhelliad i wneuthur hynny. 
Ei barch i'r Parchedig a'r duwiol Frawd yma— 
dawedig, e'i fawr hiraeth ar ei ol, a'i chwen- 
ychiad am gadw cof o hono yn eì. feddwl ei hun, 
wi cymhellodd ìi gyflawni hyn o orchwyl. 
_ Bydded i ddeuparth o'i Yspryd i aros arnom 5 
ac aeddfeder ni olli fyned i'r unrhyw ardal a& 

yr ehedodd cf iddi. Amen. 





GALAR-GAN. 


- 


Gwa D y galar ydyw'r ardal, 
Y'mha un yr wyf yn byw ; 

Rhyw drallodion blin a chwerw, 
Sy'n rho'i i mi lawer briw ; 

Nid oes yma mwy mi greda', 

Ddim gorphw ysdta i'w fwynhau ;. 
F” enaid edrych uwch yr. Haulwen; 
Mae yno le i lawenhau. 
'Hoffder f'enaid yn yr aniab, 

Ydyw llwyddiant achos Crist ; 
'Teyrnas Satan mewn rhwygiadau, 
A dyddimiad pechod (rist; 
Efengylaidd lân gymdeithias,. 

Wy nghyd-íilwyr ar y mâ's ; | 
Rhai sy'n dwyn eu harfeu gloywion 
O dan uchel faner Grâs. 

Ml 

Och! pe mae'r hyfrydwch hwnnw, 
'Bu'm cyn hyn yn ei fwynhau? 

Pa le gwelir ôl Efengyl, 

Ar y pelledigion rai? 





au 


Pa le ceir cwmpeinit newydd, 
Yn dweud o'u bôdd. “ Awn. CY a chwi? y» 
P'le canfyddir brodyr-anwyl, 
Heddyw'n wresog yn y ty?*> 


XV. 


P'le mae'r Brodyr, P*le mae'r Tadau,. 
Fu'n ymdrechu 'n ddiwyd iawn ?. 
Rhai safasant heb ro'i Pai 

Yn y frwydr hyd bryd'nawn;. 

Rhai fu'n curo fel ofrynau,. 

A*r gastellau uffern ddu ; 

Rhai fu'n llonni trist eneidiau 

'N ddiau a.gwin Calfaria. 


xv Bb 
Beth-dâl imi 'n hir i.olrhau 
Gofyniadau blin fel hyn; ; 
Mae'r ystyriaeth o'u hatt 
Yn dristwcli mawr ì Sion fryn. 
Teulu'r Iesu wela'i heddy”, 
Yn lle canu'n beraidd iawn, 
Yn llawn dagrau yn galaru, 


A'r delyn a'r yr helyg cawn, 


An 
Ow! pa fodd y gallaf dd'wedyd;. 


Pa'm yn awr gwnaf alar-gân ;. 
Yr achos Sy 'n i archolli 'nghalon,. 
Ac ymron a'm suddo” n lân. 


ŷ 


* Mae'r Awdwr yn MD at yr amser r marwaidd. 
presennol a' rgrefydd Crist. o 





| Ô; 


Ydyw, gallaf ychwanegu, 
Mae ef felly i i'm mrodyr eu 
Mae rhai 'n heddy 'n gyffredinol, 
Yn cyd-alaru a myfì. 
VII. 
'Trrus L&wiïs, Frawd parchedig; 
A'n gadawodd a'r y llaxer ;. 
Hedodd ei anfarwol yspryd: 
I drigfannau'r nefoedd fawr; 
Lle bod mwy mewn corph cystyddiol: 
Yn yr anial gyda ni, 
Fe ddihengodd o'r cystyddiau, 
Ninnau yn g galar Sy 





VIIL 
”. Diau fod ei ymadawiad, 
Yn fawr el 'i hun ;: 





Heddyw gafod led blin ; 
Eglwysi bedyddiedig Cymru, 
Sydd gan hynny 'n wylo'n drist;. 
| Oblegid colli Brawd defnyddiol, 
A ffyddlon Was i Iesu Grist. 
o IX, 
Bu ei ymadroddion pwysig, 
Yn fwyd i'r cryf, a llaeth i'r gwan; 
A'i draethiadau tra rhagorol, 
Bu rhai'n o lês yn llawer man ;- 
A íhrwy rhai'n y mae ef etto, 
Yn llefaru wrthym nis. 
A thra byddir yn eu darllain, 
Fe gyll rhai y dageau 'n ll. 


































yh. 









eu. i 








A 
' Fe gylioeddodd dros flynyddoedd). 
Y Gwir a gredodd ef trwy râs. 
Wrth ei wrando yn llefaru, 
Fe ga'dd miloedd nefol flâs ;- 
Adeiliadau wir dduwiolion 
Yn y Sancteiddiolaf Ffydd, 
Fe«ddychrynai annuwiolion, 
Ac fe roddai ^r caeth yn rhydd; 

XL. 
Safai'n hy fel Tyst ffyddlonaf; 
O blaid y gwir yn ddiwahân; 
Ymddiffynai athrawiaethau, 
Ac ordinhadau 'r 'fengyllâns. 
Cyhoeddai 'r gwir heb“gywilyddio; 
Yn erbyn pob gwrth'nebw 
Nid oedd arno 'chwait 
Neb, wrth weithio ar y 


XL | 
Gellir d'wedyd yn ddi-ymffrost, 
Ac heb i'n ryfygu chwaith, 
Mae un uniawn-gred oedd LzEwis, 
Nid rhy lym, ac nid rhy laith ;. 
Gwrthwynebai 'r hyn a elwir. 
Yn Arminiacth:o un tu; 
Antinomiaelh o'r tâ arall... 
Ynei herbynsafai'n hy... 

| XII. 
Doeth Ddifeinydd, duwiol Brydydd; 
— Gwych Hanesydd ydoedd Ei; 
Un ymdrechai hyd,y gallai, 
Fôd o ddefnydd ymhob lle, 
















o 





8. 


Ond yn gynnar fe 'i cymmerwyd 
Oddiwrth ei waith i'w wobr frys 
Uchel yw ei fraint ef heddy', 
'Mhlith y glân nefolaidd lu. 


XIV. 
Bu'n llafurio dros flynyddau 
Y” Mlaenywaun y' Mhenfro draw, 
A. Phorth-tywyll. Ynghaerfyrddin,. 
Yno mwyach byth ni ddaw : 
Ni chair yno mwy o hono 
Yn chwilio 'r ysgrythyran glân,. 
Ac yn dweud mae Crist yw ceidwad: 
Pechaduriaid fawr.a mân. 


| Is yn'cyhoeddi 
*R Iesu a'i rinweddau maith ; 
Yno llonnai drist eneidiau, 
Gwelid hynny yn eu gwedd ;. 
Ond yn awr mae'r Brawd anwyla” 


O ran ei gorph-yngwaelod bedd. 


nb “ XYVL 
Yn y Doleu yn sir Faesyfed), 

Cofia rhai am hyn yn hir, ; 
Oedd y tro 'ola' mewn Cymmanfa, . 
Y bu ef yn. pregethu'r gwir ; * 


* A dyna'r tro' ddiweddaf y clywodd awdwr y 
farwnad hon ef yn pregethu. | 


Wr 






























— VII, 
 €Cymmanfa. Trefdraeth ni bydd yno, 
Na, ni chlywir yno-'i lêf; 
'N lle bod yno yn presiethu;. | 
Bydd yn canu yn y nêf, | a l 
Ynghyfeillach ei hên frodyr, 
|  e.  . A ddihengodd adreu o'i flâ'n, 
b Heb alar, cystydd, nac un gofid, 
| Yn cydseinio 'r newydd gân. 





XVII, 
Nid yw yno 'nawr yn. a 
Fod ei delyn, maes o'i ll 
Na, mae' i thannau oll y 1 
Ac mae 'i sain yn. swnio'r ne';s 
'R. Anthem fawr am ddwyfol haeddîa 
Maith rinweddau angeu'r, grô's 
Ydyw'r dôn y mae'n ei chwarau, 
Yn y wlad lle nad oes nôs, 


XIX. 


“ O! fy mrodyr glân a dedwydd, ; 
“ Mawr yw'ch braint ynghwmpni Crist hb 
U «“ Cael ei wel'd, yn debygriddo, 
u “ Yr y'ch chwi 'n llawen, mi sydd 














* Gwel ei Hymn 


57, yn yr ail ra 
Hymnau, yr ail arg U ï a 


phiad, 









ydc 

Ar bhiuder aŵ ddyd 

““ Bryd daw'r ainser y 

«< Ddodi'n hollol lawr y 

Py 

“Mi debygwn nad. 
I minnau cf 9 sartreu 'n 
Henffych amser 'brâf dy Mab 
Pan cyrhaeddai'r Ganaan dìr ! 
'Tra bwy f yma yn yr anial, 
Duw ynrym1 dyn u mlâ'n ; 
Llwyr ffyddlondeb dros ychidig, 
Yngwasanaet rglwydd glân. 


1. 
a th weision, 
awr; 


Rho' r Diddan yd yma 1 i ti nd 
Gwna fod llwyddiant ar d' efeno gyf 
Er bywhâd i i'th werthfawr wadn, r 
Myn eneidiau wrth y miloedd, 

1 deithio eito'r nefol daith, 


AXIL 


Cysura 'n raslawn y galarus, 

Bydd yn gymmorth hawdd dy gael; 
'Tro eu colwg yn llwyr attaf, 

Dyro. idd nt dy râs hael ; 

Fel y bydd0nt yn ymostwng 

I dy drefn dd Uâ; 

Argiwydd pawb, a Th efnwr Pm” betlp, 
— Ydwyt ti'r hwn. elwir 





1 'n a neillduol; | 


 AGOL YE asau 'n od 
ns Weddw a'r Y inddifaid by chain, 


— Y rhai sy'n aros ymy cu awd; 


— Gwna'u hymddifyn, AG wna'u diddanu, 


J)an dr allodion y bob rhyw; 
Ir bod Tirvs Wedi marw, 


Y mae —_ “eto'n ho 


a ii Adlôn Mo yn 
Dugeilia yn yn wz 
Rho y 
'R un Y TW ac uc 
Gan dy was sy'mawr mey 
Arddel hon trwy weision 
Fw henaid gwna yn felus 


NXAV. 
Bydded holl Genhadon hed y» 
Dan dywysiad d' Yspryd Ôl: 
Gwna dy Sanctaidd Air o'u gchau, 
Fel grymmus ordd, a cwresog dân ; 
Cynnorthwya bawb o honynt 
1 fy w yn addas i eu swydd ; 
i'r cyfryw a arddeli felly, 
Dweded pob un “ Duw yn 





'o' r bron i'rbyl at fyd 
Yn no de nmae cin cartre? ya 
Nid y'n ondrteiths 
Ac megis gweithwg 


Ba Can a Ŵ 
Eu gwyn 


a 


an, Dduw.â ; 
iA nerth í burdffyt. dy. 


w yncb daer lâs; 


i ir dros y ffydd, 
At yn eu haros sydd; 





